E LIN TA ak 
Panalangin WA a Alisto ano Ie Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 
( Kapistahan ng Pagdadala sa Panginoon sa Templo } 


SEN 


GC BREVIARY 
a 


Panalangin sa Takipsilim 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
-- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 


-- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 


Amen. 
AWIT 


O sambahin ang hari na makapangyarihan, 
Tagapagtanggol natin at ang tanging sanggalang, 
O ipagbunyi natin kanyang kaliwanagan, 

Sa gitna man ng dilim, siya'y papupurihan. 
Ang daigdig na ito ay nilikha ng Diyos, 

Ayon sa kanyang piano, na di kayang matarok, 
Ano'ng dilang uusal sa biyaya n'yang dulot 
Kahit sa kalikasa'y dumadaloy ang handog. 

Sa 'yo nagtitiwala, di kami binibigo, 

Awa mo ay sagana, sa 'mi'y di lumalayo, 

Lakas nami't pag-ibig, alay nami'y pagsuyo, 
Ang lagi kang sambahi'y kasiyahan ng puso. 


Umupo o tumayo 
MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Panginoon, kamangha-mangha ang karunungan mo, di kayang 
unawain ng isip ko. 
Salmo 139:1-18, 23-24 (I) 
(Nakikita ng Diyos ang lahat) 
4 
Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, 
Ang lahat kong lihim, PANGINOON, ay tiyak mong nalalaman. 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 


Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid, 
Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. 
Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, 
Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. 


Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi'y 

Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. 
Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, 

Ang likas mong kalakasan ang sa aki'y nag-iingat. 
Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay, 


Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. 


Saan ako magpupunta, upang ako'y makatakas? 
Sa Banal mong Espiritu'y hindi ako makaiwas. 
Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw'y naroroon, 
Sa Sheol ay naroon ka kung do'n ako manganganlong, 


Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, 

O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, 
Pihong ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, 
Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. 

Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, 
Padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, 
Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, 

At sa iyo yaong gabi'y parang araw na maningning, 
Madilim ma't maliwanag, sa iyo ay pareho rin. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Panginoon, kamangha-mangha ang karunungan mo, di kayang 
unawain ng isip ko. 

Antipona 2 

Ako ang Panginoon: sinisiyasat ko ang isipan at tinitingnan ang 
kalooban, aking ibinibigay kaninuman ang naaayon sa kanyang 
inasal. 


3 www.ebreviary.com 


II 


Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lurmikha, 
Sa tiyan ng aking ina'y hinugis mo akong bata. 

Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, 

Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay, 

Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. 


Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, 

Sa loob ng bahay-bata doo'y iyong napapansin, 

Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. 

Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang, 

Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, 
Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, 

Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. 


Tunay, PANGINOON, di ko kayang matarok ang iyong isip, 
Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid, 

Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, 

Sasaiyo pa rin ako kung umaga na magising. 

O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, 

Subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais, 

Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid, 

Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Ako ang Panginoon: sinisiyasat ko ang isipan at tinitingnan ang 
kalooban, aking ibinibigay kaninuman ang naaayon sa kanyang 
inasal. 


Antipona 3 


Sa pamamagitan ni Kristo ay nilikha ang lahat at siya ang may 
hawak ng lahat nang sa kanya'y nalikha. 


Awit: Colosas 1:12-20 


(Si Kristo ang panganay na Anak ng sangnilikha at ng mga patay) 
Magpasalamat kayo sa Ama, 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 


Sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang 
Na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. 


Iniligtas niya tayo 

Sa kapangyarihan ng kadiliman 

At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. 
Sa pamamagitan ng Anak, tayo'y pinalaya 

At pinatawad sa ating mga kasalanan. 


Si Kristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita, 
At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. 
Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, 
Nakikita man o hindi, 


Pati ang mga naghahari at namamahala, 

Mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal 
Ay pawang nilikha ng Diyos 

Sa pamamagitan niya at para sa kanya. 

Siya'y una sa lahat, at sa kanya nasasalalay 


Ang kaayusan ng lahat ng bagay. 


Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. 
Siya ang Una, ang panganay na Anak -- 
Ang unang nabuhay na muli 


Upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. 


Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan 

Ay manatili rin sa Anak, 

At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya 
sa pamamagitan ng Anak. 

Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, 

Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha 

Sa langit at sa lupa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Sa pamamagitan ni Kristo ay nilikha ang lahat at siya ang may 
hawak ng lahat nang sa kanya'y nalikha. 


5 WWW. ebreviary. com 


Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
1 Juan 2:3-6 
Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin 
ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit 
sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa 
kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay 
umiibig sa kanya nang wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa 
kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay 
tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. 
TUGUNAN 

Angkinin mo kami, Panginoon, at itangi sa iyong paningin. 

— Angkinin mo kami, Panginoon, at itangi sa iyong paningin. 
Pagbuklurin kami sa ilalim ng iyong kandili at angkinin, 

-- at itangi sa iyong paningin. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 

— Angkinin mo kami, Panginoon, at itangi sa iyong paningin. 
Tumayo 

PAPURING AWIT NI MARIA 

Antipona 
Ngayon dinala ng Mahal na Birheng Maria ang Sanggol na si Hesus 


sa templo. At sa patnubay ng Banal na Espiritu, kinalong ni Simeon 
ang sanggol sa kanyang bisig at nagpasalamat sa Diyos. 


Lukas 1:46-56 


Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako’ y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 6 


Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 
Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 

Sa lahat ng sali't saling lahi. 

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 

Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 

Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 

At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 

At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 
Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 

Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 

Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 

Ngayon dinala ng Mahal na Birheng Maria ang Sanggol na si Hesus 


sa templo. At sa patnubay ng Banal na Espiritu, kinalong ni Simeon 
ang sanggol sa kanyang bisig at nagpasalamat sa Diyos. 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Purihin natin ang walang hanggang Ama na dinarakila sa buong 
kalangitan dahil sa kanyang awa sa kanyang bayan: 


-- Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 


Alalahanin mo, Panginoon, na iyong isinugo ang iyong Anak sa 
daigdig upang maging Manunubos, at hindi bilang Hukom ng 
sangkatauhan, 

ang kanya nawang maluwalhating kamatayan ang magdala sa amin 
sa kaligtasan. 


— Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 
Hinirang mo ang mga pari upang maging lingkod ni Kristo at 


tagapangasiwa ng iyong mga kamangha-manghang biyaya, 


7 www.ebreviary.com 


paunlarin sila sa karunungan, pag-ibig at pananampalataya. 
— Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 


Tinawag mo ang mga kalalakihan at kababaihan sa kalinisan para sa 
kapakanan ng iyong kaharian, 
tulutan silang masundan ang iyong Anak nang buong katapatan. 


— Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 


Sa simula't simula pa, niloob mong maging isa sa kasal ang lalaki at 
babae, 


pagbuklurin ang lahat ng mag-anak sa wagas na pagmamahalan. 
— Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 


Isinugo mo si Kristo Hesus sa daigdig upang patawarin ang mga sala 
ng tao, 
palayain sa kanilang kasalanan ang lahat ng mga yumao. 


— Magalak ang mga umaasa sa iyo, Panginoon. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 

Ama, 

ang iyong Anak na si Hesukristo 
ay naging tao para sa amin, 

at dinala sa templo. 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 8 


Palayain nawa niya mula sa kasalanan 
ang mga puso namin 
at akayin kami sa iyong piling 
sa pamamagitan ni Hesukristo, 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
— Amen. 
Paghayo 
Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


9 www.ebreviary.com 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 


10 





mobile prayers 


ZEN 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


